1 


Fn 


a, 


CAN NEYYN DD 
EN RHODDI HANES ss 


0N Y DAMWAIN EURRYBLON: 


A GYMEROEDD LE 


tereu Dydd Mercher, Ionawr 14eg, 1846, 


YY XGWAITH MEISTRIAID RUSGEF,».- 


“Pn 


- BISCA, 


Trwy'r Damp danio pryd y collodd un ar byntheg. 
ar ugain o ddynien €u bywydau. 


* 
Cenir ary Don Fechan. 


w* 


YN Sir Fynwy 'nawr mae galar 

O achos damwain drom ysgeler, 
Â ddygwyddodd trist mynegi, 
'Frwy'r elfen dân mae'n hysbys ini, 








>i 
























Pedwaryd dydd ar ddog' bu tristwch 
. O fis Ionawr, Gymry gwelwch; 
Gerllaw i. Risca, rhaid yw crybwyll, 
Y gwnaeth y damp rhyw arceboll erchyll. 


—_ 


Nis gwyr un dyn y man a'r mynyd 
Rhydd angau derfyn ai ei fywyd ; 
Mae llawer yn y mor marw, 

Pwy ŵyr pa ddull daw angau chwerw... 


Creigydd, coedydd, mi fynega, | 
Gan dân ca'dd llawer un ei ddifa ; ; Ol| 
Trwy'r elfen danllyd, enbyl yma 
Bu chwerw ddamwain yn y Risca, 


- 


-. Dydd Mercher, yn y borau'n burion ll 

 Î'w gwaith fel arfer aeth y dynion, Í' 
Heb feddwl fawr fod wrth eau sodlau | 

Angau, brenin dychryniadau, 


' Y damp a daniodd er mawr alar, o | 

| Ys y gwaith o dan y ddaear, | 
Pryd byn i'r farn y gyrodd angau | | 
Dri deg a chwech o eneidiau, 


Y gwynta chwythodd un o'r dynion, || 
Yn nghyd a'r d;«m medd hanes union, | 

' Pryd a'r fynyd cafodd fyned 
Ì rodio'r ffordd nad 6es dychweliad, | 
Y tri ar ddeg gaed gyntaf i fyna | 
A farnant adeedd wedi imoga, i 






-í- 





a an. 


Av nid oes un dyn a aned: 
All ddweyd mor galed oedd eu gweled. 


Pwy all ddodi maes mewn geiriau : 
Fath dristwch ydoedd yn y Risca ; 
Ugain gydag un ar bymtheg 
Ddaeth i'w diwedd at un adeg. 


Un 1 wrth ddianc am ei fywyd 
A ganfu blentyn yn ei afswyd, 
At,.enau'r pwll fe'i caria'n gywra'n,, 
Hwn oedd ei hynod fab ei huoan., 


Pwy all ddirnad eì deimladau 
Wrth wel'd mai'i fab ei han achubai, 


'R hwn oedd e'n feddwl ga'dd farwolaeth /- 


Gan y damp, Ow! arw biraeth. 


li dad ei hun a ddaethi'w sefyll: 
Ar y pryd doe'r archoll erchyll, 
Pryd yr aeth fel ar un funud: 
Tri deg a chwech i'r trag'wyddoli yd. 


Tadau a mamau sy'n galaru 
â'n eu plant boed hysbys i ini ; 
Â'r gwragedd gweddwon sydd i'w gvele 
Yn dwys 'ulg aru am eu colled, 


î 


Colli'r gŵr i wraig sy'n galed, 
Colli plentyn, O mor anwyled, â 
O herwydd byn y ceir hgeinia 
Yn wylo dagrau yn y Rìscn, 


























a: 


Dych mygaf gwelaf Jdaerau'r cynicn: 
Ar hyd eir ' grud. liau fêl yr afon, 
Gan y tristwch mi fynega 
Trwy holl ardal6edd cylehoedd Rises, 


a 


O mor hiraethlon gwelir galar ; | 
Âr ol rhai fygoud tan y ddaear ; 
Gwragedd am eu gwyr yn gwaeddi, 
Av plant amddifa'd, trwm mynegt, 


dni i a 


Mae'r merched ifainc trwy'r gym'd db: xeth): 
Mewn rhyw alar oer a hiraeth' 
Ar oî eu cariadon mwyngu 
Yny O) a gaddieu mogu; 

bfwed rhai fod un ar brynn gm 
A rhyw fereh addŵs hynaws ini, 
Yn lle priodi'r feinir fwy 
Trwy'r damp yr ang? 





th. ai T an 


O waith y ddam wain y mae'r dynion 
Yn eafart, dn union; ï 
Gwravedd, plêot, sydd yno'n cwyno, . 
Byth “dd w'r perthinasau attom eti9, 





Gwnaed byn pinnau, Gymry anwyl, 
Bawb i gyrchu at ein gorcliwyl, | 
' Marw at bawb mae'n sicr o ddsyfo MD 
8 am fod yn buredd. barod. 


D, Jones, Argraffydd, Merthsr 


